WicipediA 


Y Ddaear 


Y Ddaear (hefyd y byd; Groeg: ra La neu Gaia sef "Mam-ddaear"^) yw'r blaned yr ydym ni'n byw 
arni. Hi yw'r drydedd blaned oddi wrth yr Haul, canolbwynt Cysawd yr Haul . Mae gan y Ddaear un 
lloeren naturiol: y Lleuad . Mae'r Ddaear yn cylchdroi unwaith o amgylch yr Haul bob blwyddyn (sef 
365.2422 niwrnod), ac yn troi o gylch ei hechel ei hun unwaith bob diwrnod serol (23.934 awr), sef 
yr amser sydd ei angen er mwyn i'r haul ddychwelyd i'r un lle yn yr wybren. Gellir dweud fod y 
ddaear yn unigryw o blith y planedau gan fod arni fywyd, digonedd o ddŵr ac awyr sy'n gyfoethog o 
nitrogen ac ocsigen ; ond er hynny dydi hi ddim yr unig enghraifft o blaned yn y bydysawd a all 
gynnal bywyd . Credir i fywyd ddechrau arni o leiaf 3.5 biliwn o flynyddoedd cyn y presennol (CP), 
er bod tystiolaeth o 'fywyd biotig' yng ngorllewin Awstralia'n mynd yn ôl i 4.1 biliwn CP.^ 

O astudiaeth radiometrig gallwn ddyddio ffurfiad y Ddaear, sef tua 4.54 biliwn o flynyddoedd yn 
51 f3][41[5] q f ewn i biliwn blwyddyn cyntaf ei chreu, ymddangosodd bywyd yn ei moroedd. Yr hyn 
sy'n caniatáu hyn yw pellter y Ddaear o'r haul, ei nodweddion ffisegol a'i gwneuthuriad daearegol . 

Ceir pob math o diroedd ar wyneb y ddaear a elwir yn gyfandiroedd , a orchuddir gan goedwigoedd , 
glaswellt , tir diffaith lle nad oes dim yn tyfu a cheir tir wedi'i orchuddio gan eira a iâ. Gall ei hwyneb 
fod yn wastad, yn fryniog neu yn fynyddig . Hefyd mae pob math o bethau byw ar y ddaear, yn 
blanhigion ac anifeiliaid ac organebau byw eraill. 


Erbyn 4.54 ± 0.04Gya roedd y Ddaear gysefin wedi cael ei ffurfio. 

Mae gwyddonwyr wedi gallu adlunio darlun o orffennol y ddaear, drwy ymchwil gwyddonol a 
chredir fod y mater solar hynaf (sy'n rhoi oed yr haul) yn 4.5672 ± 0.0006biliwn o flynyddoedd yn ôl^. Erbyn 4.54 ± 0.04Gya roedd y Ddaear wedi'i ffurfio. 


Cynnwys 

Cronoleg 

Esblygiad 

Cyfansoddiad ac adeiledd 

Siâp 

Tectoneg platiau 
Adeiledd mewnol 
Gwres 

Arwyneb y Ddaear 
Atmosffer 
Hydrosffer 
Hinsawdd 

Orbit a chylchdro 

Llên gwerin 

YCreu 

Ai breuddwyd yw'r cyfan? 
Anhrefn dyfrllyd a dreigiau 
Codi o'r dyfroedd 
Creadigaeth sych 
Ŵy cosmig 

Lladd anhrefn drwy ddamwain 
Cylch di-derfyn? 

Gweler hefyd 
Cyfeiriadau 


Cronoleg 


Y Ddaear 


^rSS^Ss^. 



’w 


Symbol 

Nodweddion orbitol 

ô 

Pellter cymedrig i'r haul 1 US 

149,597,890 km 

Radiws cymedrig 

147,100,000-152,100,000 

km 

Echreiddiad 

0 

Parhad orbitol 

365.24 dydd 

Buanedd cymedrig 

orbitol 

29,785.9 km/s _1 

Gogwydd orbitol 

0.00005° 

Nifer o loerennau 

Nodweddion materol 

1 

Diamedr cyhydeddol 

12,756.270 km 

Diamedr pegynol 

12,713.500 km 

Diamedr cymedrig 

12,745.591 km 

Arwynebedd 

5.1xl0 8 km 2 

Más 

5.9737xl0 24 kg 

Dwysedd cymedrig 

5.515 g/cm' 3 

Disgyrchiant ar yr 
arwyneb 

9.766 m/s' 2 

Parhad cylchdro 

23.934 awr 

Albedo 

0.38 

Buanedd dihangfa 

5.02 km s" 1 

Tymhereddau arwyneb 

185 K (isaf) 

287 K (cymedrig) 

331 K (uchaf) 

Nodweddion atmosfferig 

Gwasgedd atmosfferig 

101.32 kPa 

Nitrogen 

77% 

Ocsigen 

21% 

Argon 

1% 


Esblygiad 

Priferthygl: Esblygiad 

Oddeutu 4 biliwn o flynyddoedd yn ôl, yn dilyn adweithiau cemegol cryf, crewyd moleciwlau a oedd yn medru creu copi ohonynt eu hunain drwy'r broses a elwir 
yn "atgynhyrchu". Hanner biwliwn o flynyddoedd yn ddiweddarach crewyd yr hynafiad sy'n perthyn i bopeth byw. Drwy ddatblygu'r broses o ffotosynthesis , 
cynaeafwyd golau'r haul gan yr hynafiaid hyn a gynhyrchodd ocsigen moleciwlar (O^) a ymledodd drwy'r atmosfferj 7 ^ a ffurfiodd yn ei dro darian o haen osôn a 
amddiffynnodd yr hyn a oedd yn brysur ddatblygu oddi tano: bywyd. O'r hynafiaid un-gell yma, datblygwyd y gallu i gell ffurfio oddi fewn i gell arall, gan greu 
organebau amlgellog sef ewcaryotau (eukaryotes). Drwy arbenigedd, ffurfiwyd mathau gwahanol a thrwy amsugno ymbelydredd electromagnetig uwchfioled, 
lledodd y bywyd newydd hwn ar draws ac ar hyd wyneb y Ddaear. Mae'r ffosil cyntaf (neu hynaf) a ganfuwyd hyd yma (2015) oddeutu 3.7 biliwn o flynyddoedd 
oed, mewn tywodfaen yng Ngorllewin yr Ynys Las .f 8 ^ 












Cyfansoddiad ac adeiledd 


Prif erthygl: Gwyddorau daear 

Mae'r Ddaear yn blaned ddaearol, sy'n golygu fod ganddo gorff creigiog, yn hytrach na chawr ia fel Iau. Dyma yw'r blaned fwyaf allan o'r pedwar planed ddaearol 
sydd yng nghysawd yr haul. Mae gan y Ddaear y dwysedd fwyaf, disgyrchedd fwyaf, y grym magnetig cryfaf, cylchdroed cyflymaf a hefyd y blaned efo tectonig 
fwyaf gweithgar. 


Siâp 

Mae gan y Ddaear siâp sffêr oblad. Mae hyn yn golygu ei bod yn chwyddo yn y canol ar y cyhydedd. 


Tectoneg platiau 

Priferthygl: Tectoneg platiau 

Tectoneg platiau, neu symudiadau'r platiau, yw'r theori ddaearegol sy'n esbonio symudiadau mawr o fewn cramen y Ddaear. 


Adeiledd mewnol 



Y Ddaear- Siâp Oblad 


Priferthygl: Daeareg 

Mae'r tu mewn i'r ddaear wedi ei wneud o haenau gwahanol sydd efo priodweddau ffisegol a cemegol gwahanol: 

■ Cramen y Ddaear 

■ Mantell 

■ Craidd y Ddaear 

Gwres 

Crëir gwres mewnol y ddaear gan ddadelfeniad isotopau ymbelydrol . 


Arwyneb y Ddaear 



1, CúL.spiiú ?, Sccîpua fwlis 

3. Gt&spiia [Hrvda >3, Cẅthdfii div*t*i 

FrwíhiSs frẃti GííâpoB» AríhipdapD 

Theori Darwin- Esblygiad 
Fringillidae ar Ynysoedd y 
Galapagos. 


Mae 70.8% o'r ddaear wedi'i gorchuddio efo dwr. Mae'r gweddill uwchben y môr yn cynnwys mynyddoedd, platiau a 
gwastatiroedd. 


Atmosffer 

Prif erthygl: atmosffer y ddaear 

Mantell o nwyon amddiffynnol o amgylch y Ddaear yw atmosffer y ddaear (hefyd "atmosffer") sy'n ein hynysu oddi wrth 
newidiadau tymheredd eithafol a fyddai'n digwydd hebddo. 



Llosgfynydd-Gweithgaredd ar 
Ffin Plât tectonig 


Mae tynfa disgyrchiant yn cynyddu'r dwysedd yn nes at arwynebedd y ddaear fel bod 80% o'r màs atmosfferig 
yn y 15 km isaf. 


Hydrosffer 

Cynnwys dŵr y Ddaear yw'r hydrosffer. Mae 97.5 o dwr y ddaear yn cynnwys halen. Mae'r moroedd yn 
amsugno Carbon Deuocsid o'r atmosffer. 


Hinsawdd 


Lovell yn disgrifio Planed Daear 



0 : 00 / 0:00 


Lovell yn disgrifio Planed Daear 

200,000 

o filltiroedd i fyny yn y gofod. 


Trafferth chwarae'r ffeil hon? Gweler yr Adran 
Gymorth . 


Priferthygl: Hinsawdd 

Hinsawdd yw cyflwr y tywydd mewn ardal dros gyfnod o amser. Cyflwr tymor hir o dywydd rhagweladwy yw hinsawdd. Mae hinsawdd y ddaear yn amrywio o le 
i le ac yn cael ei heffeithio gan nodweddion ffisegol y ddaear megis mynyddoedd, afonydd, lledred, diffeithdiroedd a diwasgeddau. 


Orbit a chylchdro 


Mae'r Ddaear yn cymryd 24 awr i gylchdroi unwaith. Gelwir hyn yn ddiwrnod. Mae'r ddaear yn cymryd tua 365 diwrnod i fynd o amgylch yr haul. Gelwir hyn yn 
flwyddyn. Ar gyfartaledd mae'r Ddaear tua 150 miliwn milltir o'r haul, ac yn symud ar fuanedd o 108,000 m. y. a. Mae'r Lleuad yn cylchdroi'r Ddaear bob 27.3 
diwrnod. Mae atyniad disgyrchol y lleuad yn creu Llanw morol. 

Llên gwerin 


Y Creu 













Mae gan pob diwylliant ei stori am y creu - ceir dwy yn Genesis hyd yn oed. Serch hynny, er yr amrywiaeth rhyfeddol ym manylion y straeon hyn cawn sawl 
thema gyffredin. 

Yn ôl y mwyafrif ohonynt doedd dim ond anhrefn yma ar y cychwyn ar ffurf môr diderfyn neu anialwch di-ffurf mewn tywyllwch llwyr. Cred eraill mai o 
freuddwyd y daeth popeth. Ond i gael trefn ar yr anhrefn cychwynnol yma, a chreu bodolaeth o anfodolaeth, roedd angen gweithred ac fe ddigwyddodd hynny un 
ai drwy ddamwain neu drwy fwriad rhyw greawdwr neu'i gilydd. 

I'r Sgandinafiaid damwain oedd y cyfan, a'r byd wedi cychwyn drwy hap pan ddaeth tân a rhew at ei gilydd yng ngheubwll anhrefn, a elwir Ginnungagap. Ond y 
gred fwyaf cyffredin yw mai rhyw greawdwr fu ar waith, e.e. yn ôl y Tiv yng ngogledd Nigeria , saer coed oedd y creawdwr, oedd wedi cerfio popeth yn ôl ei 
ddelwedd ef o berffeithrwydd a rhoi bywyd iddynt. 

Prif themau stori'r creu drwy'r byd: 


Ai breuddwyd yw'r cyfan? 

I frodorion Awstralia cychwynnodd popeth yn amser y freuddwyd (dream time ) ac mae'r ffin rhwng y freuddwyd fawr honno a'n realaeth ni yn dal yn un denau 
iawn ar y gorau, yn ôl y brodorion. Rhaid cynnal y defodau priodol, cadw at reolau tabŵ a pharchu ysbrydion pawb a phopeth os am i bethau aros yn eu priod le. 
Efallai bod perthynas â hyn yn y syniad Hindwaidd mai myfyrdod y duw Brahma wedi troi'n realaeth yw ein bodolaeth ni ac mai drwy fyfyrdod y cawn ninnau'r 
allwedd i ystyr y bodolaeth hwnnw. 


Anhrefn dyfrllyd a dreigiau 

Dyma'r stori fwyaf gyffredin ac eang ei dosbarthiad drwy'r byd am yr hyn oedd yma gyntaf, sef anhrefn dyfrllyd neu fôr di-ffurf ac, yn aml iawn, efo angenfilod 
dinistriol yn byw ynddo. Rhaid oedd lladd yr angenfilod hyn cyn i'n byd ni fedru dod i fodolaeth. Ym mytholeg y Sumeriaid, 3,500 CC, ceir hanes Nammu 
(duwies y dyfroedd) roddodd enedigaeth i'r awyr a'r ddaear. Yn un rhan o'r stori mae'r arwr-dduw Ninwta yn lladd y sarff-ellyll Kur ac yn defnyddio'r corff fel 
morglawdd i wahanu'r tir oddi ar y môr. 

Hon yw'r fersiwn gynharaf o deulu cyfan o fythau Indo-Ewropeaidd am rai'n brwydro yn erbyn draig, e.e. Hercules a'r Hydra ; Perseus a Medusa; Sant Siôr a'r 
ddraig; Beowulf a Grendel; Krishna a Kaliya a cheir sawl stori leol drwy'r byd Celtaidd am arwr yn lladd anghenfil y llyn i achub y ferch oedd am gael ei haberthu 
iddo. 

Ceir straeon tebyg yn Tsieina am y dduwies-greawdwr Nu Wa yn brwydro yn erbyn draig yr Afon Felen, tra yn yr Aifft bu raid trechu sarff y dyfroedd a'i halltudio 
i'r is-fyd cyn y daethai'r byd i drefn. Mae brwydro yn erbyn sarff neu grocodeil enfawr yn thema gyffredin yn y straeon creu o Indonesia tra yn Awstralia ceir stori 
o amser y freuddwyd am y frwydr rhwng y dduwies-greawdwr ar ffurf sarff yr enfys a'i mab. Yn ystod y frwydr honno y daeth tir, mynyddoedd ac afonydd i 
fodolaeth. 

Ym mhennod gyntaf Genesis sonir am “ysbryd Duw yn ymsymud ar wyneb y dyfroedd”, ac “Yna dywedodd Duw 'casgler ynghyd y dyfroedd dan y nefoedd i un 
lle, ac ymddangosed tir sych'”. Ni sonir am ddraig yma, ond yn Eseia 27, 1 dywedir: “Yn y dydd hwnnw bydd yr Arglwydd a'i gleddyf... yn cosbi Lefiathan y 
sarff... ac yn lladd y ddraig sydd yn y môr”, ac yn y Salmau 74, 13-14: “Ti a'th nerth rannodd y môr, torraist bennau'r dreigiau yn y dyfroedd. Ti a ddrylliodd 
bennau Lefiathan...”. 


Codi o'r dyfroedd 

Yn rhai fersiynau o'r creu o anhrefn dyfrllyd ceir bod tir sych wedi ei godi o waelod y môr, un ai gan greawdwr-bysgotwr oedd wedi ei fachu a'i godi o'r dyfnder 
(Polynesia) ; crwban môr yn gwthio tywod i fyny ( Hawai , de-ddwyrain Asia ac India) neu a deryn neu greadur arall yn plymio a chodi llaid (canol Asia, Siberia a 
Gogledd America ). 

Creadigaeth sych 

Daw'r mwyafrif o'r straeon hyn o dde-ddwyrain Asia a'r rhannau sych o Affrica ac Awstraila, e.e. yn Gini Newydd sonir am fyd sych a chreigiog a phobl yn 
ymddangos o dwll yn y ddaear. 

Yn ôl dehongliad rhai, ceir fersiwn arall o'r creu sych yn Genesis 2, 4-7. Yma, fel rhagymadrodd i hanes creu Adda o lwch y tir ac Efa o'i asen, dywedir: “Yn y 
dydd y gwnaeth yr Arglwydd Dduw ddaear a nefoedd, nid oedd un o blanhigion y maes wedi dod i'r tir...”. Ni cheir son o gwbwl am y môr yn y fersiwn hon a 
daw dŵr i fodolaeth fel “tarth yn esgyn o'r ddaear ac yn dyfrhau holl wyneb y tir”. 


Ŵy cosmig 

I'r Dogon yng ngorllewin Affrica, y creawdwr Amma dorrodd blisgyn yr ŵy dwyfol oedd yma ar y cychwyn, gan ollwng yn rhydd y ddau dduw sy'n cynrychioli 
trefn ac anhrefn. 

Yn Tsieina datblygodd y cawr dwyfol Pan Gu oddi mewn i ŵy cosmig a nofiai yn anhrefn. Pan ddeffrodd y cawr torrodd y plisgyn yn ddau ddarn a elwir yn Yin 
(tywyllwch) a Yang (goleuni). Cyferbynia Yin a Yang hefyd i fennyw a gwryw, oerni a gwres, meddal a chaled, da a drwg ayyb. Safodd Pan Gu, fel y gwnaeth 
Atlas, am oes gyfan yn cadw'r dau ddarn (y ddaear a'r awyr) ar wahân a phan fu farw daeth yr haul o'i lygad dde, y lleuad o'i lygad chwith, y gwynt o'i anadl, glâw 
a gwlith o'i chwys a mynyddoedd, afonydd, ffyrdd, coed, metalau a phobeth arall o wahanol rannau o'i gorff. 


Lladd anhrefn drwy ddamwain 

O Tsieina daw hanes dau o Ymerawdrwyr y Moroedd yn cyfarfod ag Ymerawdwr Anhrefn. Sylwodd y ddau nad oedd gan Ymerawdwr Anhrefn y 7 twll corfforol 
arferol, fel yr oedd ganddynt hwy, i weld, clywed, anadlu ayyb. Dyma fynd ati felly, fel ffafr iddo, i dorri'r cyfryw dyllau efo ebillion a drilau, un twll y dydd. Ond 
roedd yr holl dyllu'n ormod ac ar ddiwedd y seithfed dydd bu farw Ymerawdwr Anhrefn druan. Ac o'r eiliad honno fe ddaeth ein byd trefnus ni i fodolaeth. 


Cylch di-derfyn? 



Yn y frwydr ddi-derfyn rhwng trefn ac anhrefn disgrifia rhai mythau sut mae'r byd yn cael ei greu a'i ddinistrio'n gyson. I'r Hopi yn Arizina bu sawl byd, ond 
dinistriwyd y cynta gan dân, yr ail gan rew a'r trydydd gan ddilyw . Rydym yn awr yn y pedwerydd byd a bydd hwn yn dod i ben cyn bo hir. 

Mae hyn yn debyg i syniad yr Aztec o greu a chwalu parhaus yn deillio o ffraeo rhwng pedwar mab y creawdwr. Gwaed aberth oedd yr unig beth gadwai byd yr 
Aztec rhag chwalu'n ôl i anhrefn. 

Yn yr India gollyngodd y duw Vishnu lotus o'i fogail, ac ynddi y creawdwr Brahma. O fyfyrdod Brahma y creuwyd y byd cyntaf cyn i'r byd hwnnw ymdoddi yn ei 
ôl i anhrefn ac i fyd arall godi yn ei le. Erbyn hyn rydym yn y pedwerydd byd. 

Er nad ydy'r traddodiad Groegaidd / Rhufeinig yn son am ddinistr y byd ar ddiwedd pob cylch, fe soniant am 5 oes, a phob oes yn gysylltiedig â phobol wahanol. 
Efallai bod cysylltiad yma â'r traddodiad Celtaidd a welwn ar ei fwyaf cyflawn yn stori 5 goresgyniad Iwerddon gan bump tylwyth chwedlonol cyn dyfodiad y 
Gwyddelod eu hunain. 

Prin a gwasgaredig yw'r wybodaeth am stori'r creu yn ôl y Derwyddon . Fe esgeulusodd y mynachod a gofnododd yr hen chwedlau yn yr Oesoedd Canol wneud 
hynny am ryw reswm. Ond yn ôl haneswyr Rhufeinig ystyriai'r Derwyddon eu hunain yn gyfrifol am y creu a bod angen aberthu pobl yn flynyddol i gadarnhau 
ail-enedigaeth (neu ail-greu) yr haul yn rheolaidd. Roeddent hefyd yn credu mai'r modd y deuai'r byd i ben fyddai i'r awyr gwympo ar y ddaear! 

Gweler hefyd 

■ Daeareg 

■ Daearyddiaeth 

■ Natur 

■ Planed 

■ Tirffu rfiau 



y ■ t■ e (https://cy.wikipedia.Org/w/index. php?title=Nodyn:Cyfandiroedd_y_Ddae6hgÉBfiti(iHiRgëcl|)d y Ddaear 


* 

Affrica 

* 

Yr Antarctig 

m 

Asia 

* 

Awstralia 

1 (jp 

Ewrop 

% 

Gogledd America 

f 

De Ame 


Affrica-Ewrasia 

Yr Amerig 


fÿà 

Ewrasia 

■ V* 

Oceania 



Cyn-uwchgyfandiroedd 



Cyfandiroedd Hanesyddol 



Gondwana ■ Laurasia ■ Pangaea ■ Pannotia ■ Rodinia ■ Columbia Amazonia ■ Arctica ■ Asiamerica ■ Atlantica ■ Avalonia ■ Baltica ■ Cimmeria ■ Craton Congo ■ I 
■ «enorland ■ Nena ■ Sclavia ■ Ur ■ Vaalbara «alaharia ■ Kazakhstania ■ Laurentia ■ Gogledd Tsieina ■ Siberia ■ De Tsieina ■ |nd 

Gweler hefyd Rhanbarthau'r Ddaear 

Q Categori 


Cyfeiriadau 


1. Oxford English Dictionary , 3rd ed. "Gaia, n." Oxford University Press (Oxford), 2007. 

2. Borenstein, Seth (19 October 2015). "Hints of life on what was thought to be desolate early Earth" (http://apnews.excite.com/article/20151019/us 
-sci-earliest_life-a400435d0d.html). Excite. Yonkers, NY: Mindspark lnteractive Network. Associated Press. Cyrchwyd 2015-10-20. 

3. "Age of the Earth" (https://web.archive.O rg/web/200512 23072700/http://pubs.usgs.gov/gip/geotime/age.html) . U.S. Geological Survey. 1997. 
Archifwyd o'r gwreiddiol (http://pubs.usgs.gov/gip/geotime/age.html) ar 23 December 2005. Cyrchwyd 2006-01-10. Unknown parameter 

| deadurl= ignored (help) 

4. Dalrymple, G. Brent (2001). "The age ofthe Earth in the twentieth century: a problem (mostly) solved". Special Publications, Geological Society 
ofLondon 190 (1): 205-221. Bibcode 2001GSLSP.190..205D (http://adsabs.harvard.edu/abs/2001GSLSP.190..205D). 
doi:10.1144/GSL.SP.2001.190.01.14 (https://dx.doi.org/10.1144%2FGSL.SP.2001.190.01.14). 

5. Manhesa, Gérard; Allègre, Claude J.; Dupréa, Bernard; Hamelin, Bruno (1980). "Lead isotope study of basic-ultrabasic layered complexes: 
Speculations about the age ofthe earth and primitive mantle characteristics". Earth and Planetary Science Letters 47 (3): 370-382. Bibcode 
1980E&PSL..47..370M (http://adsabs.harvard.edu/abs/1980E&PSL..47..370M). doi:10.1016/0012-821X(80)90024-2 (https://dx.doi.org/10.101 
6%2F0012-821X%2880%2990024-2). 

6. Bowring, S.; Housh, T. (1995). "The Earth's early evolution". Science 269 (5230): 1535-40. Bibcode 1995Sci...269.1535B (http://adsabs.harvard. 
edu/abs/1995Sci...269.1535B). doi:10.1126/science.7667634 (https://dx.doi.org/10.1126%2Fscience.7667634). PMID 7667634 (https://www.ncb 
i. nlm.nih.gov/pubmed/7667634). 

7. Zimmer, Carl (3 October 2013). "Earth's Oxygen: A Mystery Easy to Take for Granted" (http://www.nytimes.com/2013/10/03/science/earths-oxyg 
en-a-mystery-easy-to-take-for-granted.html) . New York Times. Cyrchwyd 3 Hydref 2013. 

8. Yoko Ohtomo, Takeshi Kakegawa, Akizumi Ishida, Toshiro Nagase, Minik T. Rosing (8 Rhagfyr 2013). "Eyidence for biogenic graphite in early 
Archaean Isua metasedimentary rocks" (http://www.nature.com/ngeo/journal/vaop/ncurrent/full/ngeo2025.html). Nature Geoscience. 




































doi:10.1038/ngeo2025 (https://doi.org/10.1038%2Fngeo2025). Cyrchwyd 9 Rhagfyr 2013. Italic or bold markup not allowed in: | publisher= 
(help) 

■ Dalrymple, G.B. (1991). The Age ofthe Earth. California: Stanford University Press. ISBN 0-8047-1569-6. 

■ Newman, William L. (2007-07-09). "Age of the Earth" (http://pubs.usgs.gov/gip/geotime/age.html) . Publications Services, USGS. Cyrchwyd 

2007- 09-20. 

■ Dalrymple, G. Brent (2001). "The age of the Earth in the twentieth century: a problem (mostly) solved" (http://sp.lyellcollection.org/cgi/content/ab 
stract/190/1/205). Geological Society, London, Special Publications 190 (1): 205-21. Bibcode 2001GSLSP.190..205D (http://adsabs.harvard.ed 
u/abs/2001GSLSP.190..205D). doi:10.1144/GSL.SP.2001.190.01.14 (https://dx.doi.org/10.1144%2FGSL.SP.2001.190.01.14). 
http://sp.lyellcollection.Org/cgi/content/abstract/190/l/205. Adalwyd 2007-09-20. 

■ Stassen, Chris (2005-09-10). "The Age of the Earth" (http://www.talkorigins.org/faqs/faq-age-of-earth.html). TalkOrigins Archive. Cyrchwyd 

2008- 12-30. 


Mae gan Gomin Wikimedia 
gyfryngau sy'n berthnasol i: 

Earth 


Wic iiadur Chwiliwch am y ddaear 
yn Wiciadur. 



Wedi dod o "https://cy.wikipedia.org/w/index.php?title=Y_Ddaear&oldid=10475897" 


Newidiwyd y dudalen hon ddiwethaf ar 23 Mehefin 2020, am 23:31. 

Mae testun y dudalen ar gael dan drwydded Creative Commons Attribution-ShareAlike; gall fod telerau ychwanegol perthnasol. Gweler Telerau Defnyddio'r Drwydded am 
fanylion pellach. 
























